v A 
F Fe S 
y aa” 
/7 
» . ï be 
5 > 
^r 


ER 


ADNAU 


AM Y 


PARCH. EDWARD. JONES, 






— eDyTREE TY GWYN, : 


'yR HWN A HUNODD 


RHAGFYR 19ed, 1841, YN 31ain OED. 


GAIL HC IU 


GAN JOHN POWELL, 
.BAILYBEDW- 





“ Oblegyd yr oedd efe yn wr da ac yn llawn o'r 


Yspryd Glan aco. ffydd.” 





—. LLANYMDDYFRI: 


ARGRAFFWYD GAN JAMES MORRIS. 


Sd, MD 
A y « 
— 
CT 
Y ba ' 
—, 
Wy cd 
cg cC 


“. MARWNAD, 






































( LYWCH gyfeillion mwynion ffy ddlon, 
Y newyddion sydd yn awr, 
Fod rhyw gyfaill anwyl, anwyl, * 
Wedi'i dori'n llwyr î lawr, 
Gan yr angeu, brenin creulon, 
'R hwn sy'n gweithio nos a dydd ;— 1 
Llefwn bawb am fod yn barod, i 
Ein tro ninau' n sydn fydd. 


bo 


Aeth y ffyddlon Jones, o'r Pentre”, 
Yn fuan adre, i deyrnas no”, 
Ac mae heddyw'n beraidd foli, 
(O mor byfryd, ddedwydd le,) 
Gyda'r Seintiau, a'r Seraphiaid, 
Wrth ei fodd yn canu fry, 
_ Ac ynseinio Haleluia, 
Am rinweddau Calfari. i 


3 Gweithiwr grymus yn ei fywyd, 

Gwas i Iesu, yn y byd; 

Chwylio'n ddiwyd y ffordd oreu, 
1 ladd pechodeu'r oedd o hyd. 

'R Arglwydd godo weithwyr eto, 
Cyfrwys, grymmus fel efe, 

Fel y gallont fod yn ffyddlon, 

' Gael afrâdlon tua thre'. ; 


A ^R oedd e'n gadarn, gryf ryfelwr, 
'. N myddin Iesu, Brenin mawr, 
'R oedd arun waith am falurio ì 
Teyrnas satan ffwrdd i lawr; 
'D oedd am daflwr baich i arall, 
Gweithiwr caled yn ei ddydd ;— 
' ?Nogau bawb i fod yn ddiwyd, 
I gael noddfa gref trwy ffydd. 


3 


cs 





3 
Ond y nawr mae wedi'n gadael, 

Ni chawn gynghor ganddo mwy, 
Hiraeth creulon, trwm yw'n calon, 
_ Ni chawn weled gyda'n hwy, 
Gyda'i frodyr yn pregethu,— 

Crist yn enwog ddodai” ma's, 
Anfeidroldeb drefn cadw, 

Trefn gyson, trefn gras. 


Pan y byddai” yn pregethu, 

Mewn cymmanfa, neu rhyw fan, 
Annogaethol, addysgiadol, 

Byddai gryf,—ni byddai wan; 
Neu pan ddodyd ef i sylwi 

Ar rhyw bwnc a fau o bwys, 
Treiddiau iddo, dodai'n eglur, 

U'r dyfnderoedd ar eu pwys. 


Er ei ddoniau, a'i bregethau, 
A'i ddaioni yn y byd, 
Tua'r diwedd fe'n gadawodd, 
Fe ffarwelodd a ni gyd; 
Daccw heilltion ddagrau'n treiglo, 
Dros wynebau llawer nawr; 
Oedd e'n gyfaill anwyl iddynt, 
Pan'r oedd yma ar y llawr. 


Galar sydd yn Nghefnerthan, 
Pentre', Bethel, ar ei ol, 
A Llan'ddyfri, a Llansadwrn, 
A Llandilo nid yw'n ol, 
Bethlehem hefyd, a Llangadog, . 
Sardis, Myddfau, gyda nhwy, 
Rhydybont, a Ffald y Brenin, 
Ni che'wch chwythau glywed mwy. 














£ 


9 A Chwmwysc, ac hefyd Brychgod, 

Troedrhiwdalar, nac un lle, 

Na. Llanwrtyd, bu'n pregethu,— 
Ffarwel, ffarwel, darfu e'. 

Rhyfedd hynod y llafuriodd, 
Ac y chwiliodd bethau ma's, 

Pethau buddiol dros ei Arglwydd,— 
Kldo bu yn ffyddlon was. 


EO Deg, a phedair o flynyddau, 
Bu dan faner Iesu mawr, 
Dani yr arosodd hefyd, 
Nes i'w haul e' fyn'd ilawr;. 
Deg o hyn y bw'n pregethu, 
Ac yn dodi Crist i ma's, 
Fel yr unig ffordd i achub,— 
Achub rhag y gollfa gas. 


X1 Pedair blynedd, chwech o fisodd,. 

Rhyw beth rhagor 'nawr at hyn, 

Bu yn gweinyddu swpper sanctaidd, 
Dan y gwr fu ar y bryn: 

Da, defnyddiol, hynod ffyddlon, 
Bu e'n gweithio 'i amser ma's ; 

Ond fe'i cwympwyd er mor ffyddlon,. 
Gan yr angeu creulon cas.. 


12 Yn mis Mai y ca'dd ei urddo, 
Fresh yw'r cofio sydd am hyn;; 
Oed ein Ceidwad y pryd hyny, 
('R hwn fu farw ar y bryn,) 
Deunaw cant, a thri o ddegau, 
Saith o flwyddi, gwel ni gawn- 
Oedran Iesu y pryd hyny,— 
Ordainasion gyson iawn. 





o 
13 Duw a dynion yn cyd weithio, 

'Roi gweinidog ini'n wir; 

Er ein galar fe'n gadawodd,— 
Gad'wodd yn yr anial dir; 

Y mae heddyw'n nef y nefoedd, 
Gyda'r dorf aneirif fawr, 

Yn cyd seinio fyth hosana, 
Can mil gwell nac ar y llawr. 


14 Dydd yr angladd, torf o ddynion 
A ymgasglodd tua'r lle, 
I gael gwneud gymwynas ola',— 
Myn'd a'i anwyl gorph tua thre”, 
Pr gwael weli prydd i orwedd, 
Hyd udganiad udgorn Duw, 
Pan y deffri teulu'r dyffrin, 
Gyda'r floedd hwy ddo'nt yn fyw. 


15 Ar bymthegfed o fis Rhagfyr, 
'Hedodd ef o dir y byw, 
Un-ar-ddeg ac ugain hefyd, 
Oedd ei oed pan alwodd Duw ; 
Fe adawodd ei chwiorydd,— 
Brawd y'nghyfraith iddo sydd, 
Yn galaru a wylofain, 
Au calonau 'nawr yn brudd. 


16 Dydd yr angladd y pregethodd 

_ Parchedigion, enwog rai, 

Jones, Crigbar, a Williams hefyd, 
O Lanwrtyd, yn ddifai; 

Yn y Cefn y traddododd 
Jones beth buddiol i'r rhai byw, 

Williams hefyd yn y Pentre',— 
Crist einbywyd, ni gawn fyw. 








6 


17 Jones, Ffald'brenin, fe areithiodd, 

Hynod ddwys ar lan y bedd: 

Teimlad llawer oedd yn ddrylliog, 
Er diameu'i fod mewn hedd, 

Pan yn meddwl na chaent glywed, 
Gair o'ienau yma mwy ; 

Ffarwel, ffarwel fe'n gadawodd, 
Mae'n calonau bron yn ddwy. 


18 Jones oedd ddyn a'u farn yn iachus, 
Am yr Iachawdwriaeth lawn ; 
Crist bregethai yn y boreu, 
Crist bregethai y prydnawn; 
Crist yn bob peth fe bregethai,— 
Dyoddefaint ydoedd iawn; 
Crist yn noddfa i bechadur,— 
Iddo rhedwn bawb, a ffown. 


19 Fe gynghorai'r ieu'nctyd tirion, 
Fod yn gyson wrth y gwaith, 
I weddio bawb, a gwilio,— 
Hynod fyr, a brai yw'r daith; 
*R oedd e'n rhyfedd am wel'd rhinwedd 
Mewn rhai mwynedd, y'mhob man, 
Caru Crist a pharch o'n calon; 
O na bai E' imi'n rhan. 


20 Pan bo i'n meddwl y cynghorion, 

Roddodd ini lawer gwaith, 

Mae fy llygaid 'nawr yp ddeigrau 
Yma yn yr anial maith, 

Pan bo'i'n meddwl am y golled, 
Oedd ei golli yn y byd; 

Mewn Eglwysi bu'n pregethu,— 
Gwel'd y golled maent o hyd. 








21 


2 


29 


24 


7 


Eglwys Pentre” , Cefnerthan, 
Dwys fyfyriwch areiôl, 

Am y golled, pam y collsoch, 
Pam 'r'ich yma, chwi sy'nôl; 

Chwi hen dadau, ac hen famau, 
Ceisoch chwithau golled ddwys, 

Colled fawr yw'r golled yma, 
Colled hefyd sydd o bwys. 


Gwelais ddeigreu dros wynebau, 
Rai hen deidau gyda ni, 
'R oedd fy nheimlad, o mor ddrylliog. 
Beth wnawn innau'r ie'nctyd sy' ; 
Os yn golledi'r hen deidau, 
Rhai cyfarwydd ar y llawr, 
Plant ninau yn y frwydir, 
Rhaid i fod yn golled fawr. 


Ond pan oeddwn i mewn syndod, 
A'r ybydddod ' nawr am hyn, 
Codi 'ngolwg ^nes i rhyw fodd, 
Fynydd Hy ben y bryn, 
At yr Iesu 'r cyfaill ffyddlon, 
Fu dan hoelion ar y gro's, 
Yn diodde'r ddwyfol ergyd, 
A'r arteithiau chwerw lo's. 


Dyma'r bugail mawr yn Israel, 
Bugail cadarn, bugail cu, 

Ni wna angau ddim i'w rwystro, 
Bydd yn wastad gyda ni; 

Brenin mawr yr holl frenhinoedd, 
Arglwydd yr arglwyddi yw, 

Hedwn ato hen ac ieuanc, 

' Tan ei loches i gael byw. 





ce 


— 


wr 


nr 


J. MORRIS, ARGRAFFYDD, LLANYMDDYFRI, 


mys nA 





